Editoryal 


AYAN 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVII Blg. 3 
Pebrero 7, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Lumalawak ang kilusang anti-Arroyo 


sa loob ng AFP-PNP 


inagpang ng rehimeng Ar- 
Se at ng liderato ng pa- 

sistang AFP at PNP ang 
pagkakadakip kay Capt. Nicanor 
Faeldon nitong huling linggo ng 
Enero upang ipangalandakang 
nananatiling malakas ang supor- 
ta ng mga sandatahang pwersa ¥ 
ng rehimen sa chain of command 
at walang tinatamasang malak- 


ing suporta ang mga grupong A AS 


anti-Arroyo sa hanay ng mga 
sundalo at pulis. Nadakip si 
Faeldon mahigit isang buwan 
matapos siya tumakas sa deten- 
syon noong kalagitnaan ng 
Disyembre 2005. 

Sa kabila ng muling pagbi- 
hag kay Faeldon, patuloy na 
lumalawak at lumalalim ang dis- 
gusto at ligalig sa AFP at PNP. Ma- 
tatag na nagpapatuloy ang kilu- 
sang kinabibilangan ni Faeldon sa 
kabila ng kanyang pagkakadakip 
dahil patuloy ang batayan para 
umiral ito at iba pang katulad ni- 
tong mga grupo sa militar at puli- 
sya. 

Ang pagtakas ni Faeldon ay si- 
nundan ng pagtakas ng apat pang 
nakababatang upisyal na lumahok 
din sa protesta sa Oakwood. Idi- 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


POW, pinalaya ng BHB 


neklara nila na magpapatuloy sila 
sa paglaban at nanawagan din sila 
sa mamamayan na patalsikin na 
ang rehimeng Arroyo. 

Maraming iba pang upisyal at 
sundalong tumulong sa pagtakas at 
pagkupkop sa kanila sa labas ng 
kulungan, kaya hanggang ngayon 
ay hindi matukuy-tukoy ng mga 
namumunong heneral ang kanilang 
kinaroroonan. Kagyat silang 
nakipag-ugnayan sa iba pang mga 
kasamahan nilang tuluy-tuloy na 


PAHINA 3 


Malakihang pagmina, 
mariing nilalabanan 
PAHINA 9 


nag-oorganisa sa hanay ng mga 
sundalo at pulis at naghahanda 
para sa hayagan nang pagtalikod 
at paglaban sa rehimen. 

Patunay ito na lumalawak ang 
bilang ng mga kapanalig ng mga 
sundalong namumulat, disgustado 
at muhing-muhi sa di lehitimo at 
bulok na naghaharing rehimen at 
handang kumilos para patalsikin 
ito. 

Patuloy na kumakalat sa loob 
ng AFP at PNP ang diwa ng 


Mga taktikal na open- 
siba sa Mindanao 
PAHINA 12 


“protestang Oakwood” kung saan 
mahigit 300 sundalo at nakababa- 
bang upisyal ang nag-alsa laban sa 
di na nila masikmurang kabulukan 
at pagkapasista ng pangkating Ar- 
royo at ng mga heneral nito sa AFP. 

Ayon na rin sa pahayag ni Fael- 
don nang siya'y tumakas noong 
Disyembre, ang mga pinaggagawa 
nina Arroyo at kasapakat niya mu- 
la noon at ang iba pang anomal- 
yang nabunyag sa AFP, PNP at sibil 
na burukrasya ang mismong patu- 
nay ng kawastuan ng inilunsad ni- 
lang pag-aalsa. 

Hindi nawawala at bagkus ay 
lumala pa ang batayan ng matitin- 
ding hinaing ng kasundaluhan at 
kapulisan. Pinakamatingkad na rito 
ang korapsyon ng matataas na upi- 
syal ng AFP at PNP, na siyang 
pinakamalaking dahilan ng mara- 
ming mga pasakit at pang-aaping 
dinaranas nila. Nariyang antalain 
ng mga bulok na upisyal ang swel- 
do ng mga ordinaryong kawal at 
pulis para gamitin itong pansugal 
at pangnegosyo. Nariyang lipas na 
mga gamot ang ibinibigay sa mga 
nasusugatan at nagkakasakit na 
karaniwang mga kawal. Nariyang 
idemolis ang mga dampang tini- 
tirhan ng kanilang mga pamilya sa 


EY AYAN 


Taon XXXVII Blg. 3 Pebrero 7, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


loob ng malalaking kampo habang 
ang mga heneral ay nagpa- 
pakasarap sa naglalakihang mga 
mansyon. Nariyang nakawin, ga- 
wing pansariling puhunan at lus- 
tayin ng mga heneral ang impok ng 
kasundaluhan na kinaltas sa kaka- 
rampot na nga nilang sweldo at 
para sana sa kanilang mga pen- 
syon. Nariyang pinepeke ang mi- 
lyun-milyong halaga ng kontrata 
sa pamamagitan ng sistemang 
“conversion,” at ibinubulsa na 


Nilalaman 


Editoryal 


Lumalawak ang kilusang anti-Ar- 
royo sa loob ng AFP at PNP 1 


POW, pinalaya ng BHB 3 
Nayayanig ang rehimeng Arroyo 4 
Kasuklam-suklamna korapsyon 7 


Malakihang pagmimina, tinutulan 9 
Mga asasinasyon, pagdukot atbp. 11 
Taktikal na opensiba sa Mindanao 12 
Lider ng RPA, pinarusahan 13 
Balita 14 


lamang ng mga namumunong he- 
neral ang buong pondo, tulad ng 
inilantad ng yumaong Capt. Rene 
Jarque. Nariyang magpakana ang 
mga heneral ng mga operasyong 
militar at pasugurin ang mga sun- 
dalo kahit walang malinaw o to- 
toong target para. lamang 
makakuha ng malalaking pondong 
maibubulsa. 

Kinakasangkapan din ng rehi- 
meng Arroyo at ng mga pasistang 
heneral nito ang mga sundalo at 
pulis para supilin ang lehitimong 
mga pakikibaka ng mamamayan. 
Ginagawa silang mga berdugo para 
dahasin ang kapwa nilang mga 
naghihikahos para lamang ipag- 
tanggol ang isang di makataru- 
ngang kaayusang panlipunan. Ni- 
lalason ang kanilang isipan upang 
kanilang akalain na ang kalaban ay 
ang nakikibakang mamamayan sa 
halip na ang mapanupil na rehi- 
meng Arroyo, ang imperyalistang 
amo nito at ang mga pasistang 
heneral sa AFP at PNP. 

Marapat lamang na kanilang 
ilantad at tutulan ang kabulukan 
sa burukrasyang militar at igiit ang 
karapatan ng mga niloloko, ki- 
nakasangkapan at inaapi ring mga 
nakababatang upisyal at karani- 
wang mga sundalo at pulis. Dapat 
hikayatin ang lahat ng inaapi at 
pinagsasamantalahang elemento 
sa loob ng AFP at PNP na magbuk- 
lod at maglunsad ng iba't ibang 
pagkilos upang isulong ang kani- 
lang mga lehitimong interes at la- 
banan ang panloloko, pagkaka- 
sangkapan at pang-aapi sa kanila. 

Batid nilang nasa bunganga 
sila ng buwaya at hindi madaling 
kumilos at lumaban mula sa loob 
ng pasistang estado. Sa harap ng 
matinding pagsusuyod, pagma- 
manman at panunupil na tiyak na 
magiging tugon ng rehimeng Ar- 
royo at ng pasista nitong mga upi- 
syal, kailangang maging maingat 
at mapanlikha ang mga sundalo at 
pulis sa kanilang pag-oorganisa, 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


POW, pinalaya ng BHB bilang kagandahang- 
loob sa mga sundalong anti-Arroyo 


bihag ng digma nitong si Philippine Air Force 
Maj. Neptune Elequin noong nakaraang Pebrero 
3 sa isang baybaying lugar sa Central Luzon. Si Ma- 
jor Elequin ay nadakip ng BHB noong Hulyo 2, 2005 


Pinas: ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang 


sa Floridablanca, Pampanga. 


Nagpasya ang PKP at National 
Democratic Front (NDF) na palayain 
si Major Elequin sa kabila ng 
kawalang-interes dito ng rehimeng 
Arroyo, bilang hakbanging makatao 
at pagtugon sa kahilingan ng kan- 
yang pamilya at mga sumisimpatya 
sa kanya. 

Gayundin, ang pagpapalaya kay 


“POW...,” sundan sa pahina 4 


“Editoryal...,” mula sa pahina 2 
pagpapahayag at pagkilos. Bunga 
ng anti-komunistang kasaysayan at 
pasistang indoktrinasasyon at 
oryentasyong malalim na itinanim 
ng imperyalismong US at papet na 
naghaharing estado sa organisa- 
syon ng AFP at PNP, kinakailangan 
ang isang antas ng nagsasarili at 
maingat na pag-oorganisa ng mga 
mulat at progresibong sundalo at 
pulis sa loob ng AFP at PNP. Kaalin- 
sabay, kailangan at pinakamainam 
din na may pakikipag-ugnayan, ko- 
ordinasyon at pakikipagtulungan 
sila sa mga patriyotiko at demokra- 
tikong pwersang nagsusulong din 
ng interes at karapatan ng nakaka- 
rarami sa lipunan, susuporta sa 
mga lehitimong paglaban ng mga 
sundalo at pulis at makikipagkaisa 
sa kanila sa pakikipaglaban para sa 
komun na mga hinaing ng mama- 
mayan. Maaari itong gawin kung 
saan may umiiral na mainam na 
kundisyon o magagawan ng ma- 
panlikhang mga paraan sa hayag o 
lihim. 

Malinaw na rin sa mga namu- 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


Elequin ay pagpa- 
pakita ng kagan- 4 
dahang-loob at ) 
pag-aalok ng paki- f 
kipagkaibigan x 
at koopera- 
syon ng PKP, 
BHB at buong 
rebolusyona- 


mulat na kasundaluhan at ka- 
pulisan na anumang hangad nilang 
batayang mga reporma sa loob ng 
AFP, PNP at sa kabuuang lipunang 
Pilipino ay hindi maisasakatuparan 
habang naghahari ang bulok, papet 
at pasistang rehimen ni Arroyo. 
Ang pagpapatalsik sa naghaharing 
rehimen at mga kurakot nitong 
heneral ay kinakailangang panimu- 
lang hakbang sa pangmatagalang 
pagsusulong ng kanilang mga ka- 
galingan at interes, kasabay ng 
mga kagalingan at interes ng 
buong sambayanan. Inaasahan ni- 
lang matutugunan ito sa ilalim ng 
bagong gubyernong tunay na ku- 
makalinga sa mamamayan. 

Sa harap ng laganap na ligalig 
sa AFP at PNP at lumalakas na ban- 
ta ng pag-aalsa ng mga disgusta- 
dong pwersang militar at pulis, 
nagkukumahog ngayon si Arroyo na 
amu-amuhin sila. Iniutos niya ka- 
makailan ang pagpapalabas ng 
malaking halaga para sa pabahay 
ng kasundaluhan at benepisyo ng 
mga pulis. 

Subalit huli na ang lahat para 


kay Arroyo. Matagal na hinintay ng 
karaniwang mga elemento sa AFP- 
PNP ang katuparan ng kanyang 
pangako noong 2001 na tataasan 
niya ang kanilang mga sweldo. 
Lumabas na hungkag ang pangako 
ni Arroyo. Batid na ng mga pulis at 
sundalo na ang programang paba- 
hay ay isa na namang pagbabalat- 
kayo. 

Tulad ng karaniwang mama- 
mayang Pilipino, sawang-sawa na 
ang nakararaming sundalo at pulis 
sa mga kasinungalingan at panli- 
linlang ng pekeng presidenteng 
nakaluklok sa Malakanyang. Du- 
marami ang nakahanda nang iatras 
ang suporta ng armadong haligi ng 
estado at itutok ito sa kamuhi-mu- 
hing rehimen at sumanib sa laban 
ng mamamayan. 

Isang araw ay magigising na 
lamang si Arroyong nagkalasog-la- 
sog na ang inaakala niyang mati- 
bay na chain of command at na- 
ngag-alsahan na kasama ng mama- 
mayan ang mga pulis at kasun- 
daluhang malaon nang niyuyu- 
rakan ang mga karapatan. ABI 


3 


Nayayanig ang rehimeng Arroyo 


uluy-tuloy ang pagsisikap ng rehimen na magpabango at lin- 
Tann ang mamamayan, sanggain ang mga atake at tusong 
magmaniobra at gamitin ang pinakamaraming rekurso ng gu- 
| byerno upang patuloy na madomina nito ang Kongreso at mga 
: lokal na pamahalaan. Pursigido nitong itinutulak ang Cha-cha 
| (pagbabago sa konstitusyon) upang akitin ang suporta ng US at 
| idiskaril ang kilusan para sa pagpapatalsik kay Arroyo. Gumagamit 
| ito ng kamay na bakal laban sa mga protestang masa at sa ar- 
8 madong banta mula sa militar at pulisya. Gagawin ni Arroyo ang 
| lahat--makapanatili lamang sa poder hanggang 2010 at hanggat 
| maaari'y lampas pa rito. 


Ligalig na militar. Kasabay ng pag-iipon ng lakas at bwelo ng 
kilusang masa, dumaraming pwersa ng oposisyon at maging mga 
pwersang disgustado sa loob ng AFP at PNP ang kumikilos upang 


“POW...,” mula sa pahina 3 


ryong kilusan sa lumalawak na 
hanay ng mga pwersang militar at 
pulis na disgustado, naliliwanagan 
at handang lumaban. 

Isa lamang si Major Elequin sa 
mga upisyal ng AFP na labis na pi- 
nabayaan ng rehimeng Arroyo. Sa 
nakaraang pitong buwan, tumanggi 
si Arroyo na makipagnegosasyon 
para sa maayos na pagpapalaya kay 
Elequin. Tumanggi si Arroyo at 
kanyang mga heneral na mag-utos 
ng Suspension of Offensive Military 
Operations (SOMO) at Suspension of 
Offensive Police Operations (SOPO). 

Bago siya palayain, kina- 
panayam si Major Elequin ng isang 
independyenteng abugado upang 
tiyakin na mahusay ang naging pag- 
trato sa kanya ng BHB bilang POW. 
Ipinailalim din siya sa isang medical 
checkup. 

Ipinaliwanag kay Major Elequin 
ang “Order of Release” mula kay 
Kasamang Luis Jalandoni, pinuno 
ng negotiating panel ng NDF, na 
siyang may awtoridad na mag-utos 
ng pagpapalaya sa mga POW (priso- 


4 


ner of war). Ang Order of Release ay 
tinanggap ng yunit ng BHB na 
nangalaga kay Major Elequin. 

Si Major Elequin ay tinanggap ni 
Sen. Rodolfo Biazon at Bishop Soli- 
to Tuquero ng United Methodist 
Church. Si Senador Biazon, sa par- 
tikular, ay pinili dahil sa pagiging 
katanggap-tanggap na personaheng 
nagdadala sa interes ng mga inaa- 
grabyadong upisyal, sundalo at 
pulis ng AFP at PNP: gayundin dahil 
sa kanyang paninindigan para sa 
pagpapatuloy ng usapang pangka- 
payapaan upang maharap at malu- 
tas ang mga saligang problemang 
panlipunan na nasa ugat ng umiiral 
na digmaang sibil sa Pilipinas. 

Sa kabilang banda, patuloy na 
pinaparalisa at sinasabotahe ng re- 
himeng Arroyo ang usapang pang- 
kapayapaan sa halip na harapin at 
lutasin ang mga ugat ng digmaang 
sibil sa Pilipinas. Pinatitindi pa ng 
mga pasistang heneral ni Arroyo 
ang teroristang gera nito at iba 
pang paglabag sa karapatang-tao 
ng mamamayan. 

Sa isinagawang pormal na sere- 
monya ng pagpapalaya, kinundena 


pabilisin ang bahaging militar ng paglaban sa rehimen. 
Tumitindi ang lamat, lumalawak ang pagkaligalig at lumalakas 


“Nayayanig...,” sundan sa pahina 5 


ng kinatawan ng PKP ang walang 
habas na mga operasyong militar 
laluna sa Central Luzon. Tinukoy na 
hindi bababa sa 47 aktibista na ang 
pinapatay ng mga death squad ng 
rehimeng Arroyo sa rehiyon. Kinun- 
dena rin ng PKP ang isinagawang is- 
traping ng helikopter at pagpa- 
pakawala ng mga rocket sa Sta. 
Ignacia, Tarlac noong Enero 31, na 
nagresulta ng pagkamatay ng mara- 
ming sibilyan. Binatikos din nito 
ang pagmasaker sa lima kataong 
pamilya na pinaghihinalaang sim- 
patisador ng rebolusyonaryong kilu- 
san sa San Ildefonso, Bulacan. 
Matapos ang seremonya, nagka- 
roon din ng seryosong pag-uusap sa 
pagitan ni Senador Biazon at ng 
namumunong kasama sa lugar 
tungkol sa mga pagtingin sa kasa- 
lukuyang kalagayang pampulitika, 
sumasambulat na krisis ng pagha- 
hari, mga ideya tungkol sa maaar- 
ring mabuong transisyunal na guby- 
erno kapalit ng pabagsak nang rehi- 
meng Arroyo at nagkakaisang 
hangaring maipagpatuloy ang usa- 
pang pangkapayapaan sa pagitan 
ng GRP at NDF. [AB 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


ang kilusan ng mga palabang sun- 
dalo sa loob ng sandatahang pwer- 
sa ng gubyerno. Lumalakas ang ka- 
pasyahan at inisyatiba ng kanilang 
mga organisasyon na magpalawak, 
kumasa sa paglaban sa rehimen at 
makiisa sa mamamayan. Nararam- 
daman na ng rehimen ang pagkilos 
ng iba't ibang grupong anti-Arroyo 
sa loob ng AFP at PNP, ang 
nakukuha nilang malakas na supor- 
ta mula sa hanay ng militar, pulisya 
at maging sa mamamayan at ang 
humihigpit na ugnayan hindi la- 
mang sa pagitan ng mga grupong 
militar kundi pati sa pagitan ng 
mga ito at mga demokratiko at 
progresibong organisasyong anti- 
Arroyo. 

Malaking bagay ang lumalakas 
na pagkaligalig at rebelyon sa 
hanay ng militar at pulisya. Dahil 
dito, nagkakaroon tayo ng mga 
kaibigan at alyado sa mga pwer- 
sang militar at pulis at nahahati at 
nawawasak ang mga pwersa ng ka- 
away. 

Nito lamang Enero, muling 
lumakas ang mga ugong na kikilos 
na ang mga pwersang anti-Arroyo 
sa loob ng AFP at PNP. Naalarma 
ang rehimen sa sunud-sunod na 
pagtakas ng mga nakababatang 
upisyal mula sa kulungang militar. 
Mataas ang prestihiyo sa kasun- 
daluhan, at maging sa mamamayan 
ng mga upisyal na tumakas at mga 
naiwan nilang kasamahang nana- 
natiling matatag sa paglaban sa ka- 
muhi-muhing rehimen. 

Dahil dito, napilitan si Arroyo 
at kanyang mga alipures sa AFP na 
aminin ang posibilidad ng isang 
kudeta. Ilang beses na nag-red 
alert at nagsagawa ng loyalty check 
ang Malakanyang at pamunuan ng 
AFP at PNP. Pinag-ibayo nito ang 
mga mapanupil na hakbang upang 
gipitin ang anti-Arroyong mga sun- 
dalo at upisyal at tinanggal sa 
pwesto ang lahat ng mga pinaghi- 
hinalaan nitong tumulong sa 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


sunud-sunod na pagtakas ng mga 
sundalong Magdalo noong Disyem- 
bre at Enero. Limang sundalo ang 
inaresto at dinitine dahil sa kaug- 
nayan nila sa grupong Magdalo. In- 
ilabas din ang “shoot-to-kill order” 
sa apat na sundalong tumakas at 
nagpahayag ng patuloy na pagla- 
ban. Nagbabala ang rehimen na lal- 
abanan nito nang “apoy sa apoy” 
ang anumang armadong pagkilos 
ng mga anti-Arroyong sundalo at 
pulis. Kaalinsabay, pinalitan ni Ar- 
royo yaong di na niya matiyak ang 
katapatan sa kanya, tulad ng pin- 
uno ng Presidential Security Group 
na si Brig. Gen. Delfin Bangit. 
Bago pa ito, sinuhulan naman 
niya ng matataas na pwesto ang 
pinakamatatapat na heneral na 
kasabwat niya sa malakihang ko- 
rapsyon at malawakang pandaraya 
noong nakaraang eleksyon tulad ni- 
na Lt. Gen. Hermogenes Esperon na 
plano niyang gawing AFP chief of 
staff, Maj. Gen. Gabriel Habacon na 
itinalaga niyang hepe ng AFP 
Southern Command at Rear Adm. 
Tirso Danga na itinalaga niyang 
hepe ng AFP Western Command. 


Pinakamalawak na prenteng anti- 
Arroyo, nabuo. Nagkabuklud-buk- 
lod sa isang malawak na alyansa 
ang ligal na oposisyon at iba't 
ibang organisasyong masa nitong 
Enero 31 upang pagkaisahin at bi- 
gyan ng panibagong sikad ang kilu- 
san para patalsikin si Arroyo. Kabi- 
lang sa nagtipon sa araw na ito ang 
mga kinatawan ng United Opposi- 
tion (UNO), Black and White Move- 
ment, Partido ng Masang Pilipino 
(PMP), Bangon Pilipinas, Bagong 
Alyansang Makabayan 
(BAYAN), Bayan Muna, 
Be Not Afraid, Buklu- 
ran para sa Katoto- 
hanan, Kilusang 
Makabansang 
Ekonomiya, La 

Liga Filipina, [ N 


Sanlakas-Laban ng Masa, FPJ for 
President Movement, Solidarity 
Movement, at Lahat na Po Move- 
ment. Sinalamin sa pagtitipong ito 
ang sa ngayo'y pinakamalawak na 
pagkakaisa ng kilusang anti-Ar- 
royo. Mayroon ding iba't ibang ak- 
tibo at di na aktibong mga grupo 
sa AFP at PNP na sumusuporta sa 
mga ito. Pinabulaanan nito ang 
palagiang kantiyaw ng kampo ni 
Arroyo na hindi uusad ang mga 
pagkilos laban sa kanya dahil 
watak-watak at walang pagkakaisa 
ang oposisyon. 

Bibigyang-diin ng malawak na 
prenteng anti-Arroyo ang pagpa- 
patindi ng mga 
aksyong masa 
at protesta 
upang pa- ( 
talsikin si 
Arroyo sa | 
poder. Bi- 
natikos ni- 
to ang tu- 
luyang 
pagguho 
ng mga 
pampuli- 
tikang prose- 
so at insti- 


tusyon sa bansa na ibinunsod ng 
maruruming taktika at maniobra ng 
rehimeng Arroyo. 

Gayundin, kinundena ng 
alyansa ang brutal at pasistang 
mga hakbang ni Arroyo laban sa 
mga lider at pinuno ng mga 
demokratikong sektor. Nangako ang 
grupo na susuportahan nito ang 
pagkilos ng mga nakababatang upi- 
syal ng AFP bilang tanging grupo 
sa loob ng reaksyunaryong hukbo 
na maaaring magtagumpay laban 
sa rehimeng Arroyo. 

Nagpahayag din ng pakikiisa 
ang grupo sa tahasan at mas ma- 
linaw na palaban nang pahayag ng 
Catholic Bishops Conference of the 
Philippines (CBCP). 

Pagpapakita rin ng humihigpit 
na pagkakaisa ng oposisyon ang 
pagpunta ni dating presidente 
Corazon Aquino, kasama nina Sen- 
ate President Franklin Drilon, Su- 
san Roces, Makati Mayor at UNO 
Chairman Jejomar Binay at iba pa, 
sa San Juan Medical Center kung 
saan inoperahan si dating Presi- 
dente Joseph Estrada. Mula nang 
patalsikin si Estrada sa pamamagi- 
tan ng pag-aalsang bayan sa EDSA 
noong 2001, 
ngayon 
lamang mul- 
ing nagki- 


sap ang 4 
dalawang Q 
dating O 
mahigpit na 


yar NG 


NS | 


magkaaway. 


Mas palaban na CBCP. Dati nang 
mapagpasya ang bilang ng mga Ka- 
tolikong obispong myembro ng 
CBCP na tutol sa pamamalagi ni Ar- 
royo sa poder. Ngunit nito na 
lamang nakapaglabas ng malinaw- 
linaw at mas matalas na pusisyon 
ang CBCP laban sa rehimeng Ar- 
royo, matapos palitan ni Archbish- 
op Angel Lagdameo ng Jaro bilang 
presidente ng CBCP ang konserba- 
tibong si Archbishop Fernando Ca- 
palla. 

Mariing tinuligsa ng CBCP sa 
pastoral letter nito noong Enero 29 
ang patuloy na pagsisinungaling at 
pagsisikap ng rehimeng Arroyo na 
takpan ang mga katotohanan sa 
likod ng “Hello Garci” teyp at sa 
mga pakanang “Cha-cha”at “No-el” 
(No Elections) ng rehimeng Arroyo. 

Nagpahayag din ng pagkadis- 
maya ang CBCP sa tuluyan nang 
pagbasura ng kongreso sa imbesti- 
gasyon kaugnay dito noong Enero 
25. Binatikos nito ang pagmamani- 
obra ng rehimen para iwasan, had- 
langan at baluktutin ang mga pro- 
seso sa ilalim ng batas. 

Bago ito, nabigo si Arroyo na 
mapabasbasan sa ipinatawag niya 
noong Enero 24 na pulong ng 
Council of State ang plano niyang 
“No-el.” Tumangging sumakay dito 

ang mga dumalo sa pulong 

kahit pa pawang kaalyado 

niya ang lahat ng mga naro- 

roon. Pinalabas ng taga- 
pagsalita ng Malakanyang na 
nakamit sa pulong ang lubos na 
pagkakaisa. Ngunit itinanggi ito ni 
dating pangulong Fidel Ramos at 
nagbanta siya na kung itutuloy pa 
m "in ang “No-el” ay mag- 

À NP bubunsod lamang ito 

S ng isang “pambansang 

G kalamidad.” Napilitan 

} ang rehimeng Arroyo 
AR iatras ang 
nS “No-el” at 

| tuluyan na ring ibina- 


SN 


sura sa Kongreso ang mga hakbang 
na nagtutulak nito. 


Pursigido sa Cha-cha. Kung sakali 
mang magkaroon ng eleksyon, ima- 
maniobra ni Arroyo na ang ma- 
gaganap ay isang halalang pam- 
parlamento na mangyayari lamang 
kung mailulusot ang Cha-cha nga- 
yong taon. Sa pamamagitan nito, 
matitiyak niyang makapananatili 
siya sa poder hanggang 2010 o 
lagpas pa. 

Dagdag dito, ginagamit ng re- 
himen ang Cha-cha upang iligaw 
ang atensyon ng mamamayan, 
idiskaril ang kilusang pagpapatal- 
sik at akitin ang suporta ng US at 
mga oportunistang makikinabang 
dito. 

Itinayo niya ang “Charter 
Change Advocacy Commission” na 
kunwa'y magpapalaganap sa isyu 
ng Cha-cha sa publiko. Ang pag- 
bubuo ng komisyon, na iiral sa 
loob ng walong buwan at magkaka- 
roon ng P5 milyon badyet, ay 
pinararatsada niya sa mga kaalya- 
do niyang nasa mayorya sa Kongre- 
so. Sa harap ng tiyak na pagtutol 
ng mayorya sa Senado at mga 
dalubhasa sa batas, pilit niyang 
pagsasanibin ang Kongreso at 
Senado upang matabunan ng 2/3 
na boto mula sa mga kaalyado 
niyang mayorya sa Kongreso ang 
anumang pagtutol mula sa mga 
senador. 

Para rin maisaisantabi ang pag- 
tutol ng Senado, ipinalunsad rin 
niya ang People's Initiative bilang 
paraan ng pagkuha ng limang mi- 
lyon o mahigit pang boto ng pag- 
sang-ayon ng mamamayan. Pinati- 
tiyak din niya sa mga panukalang 
probisyon ang pagpapalawig nang 
limang taon sa termino ng mga 
huwes ng Korte Suprema sa pama- 
magitan ng pagtataas ng edad para 
sa kanilang pagreretiro. 

Itinalaga niyang pinuno ng 


“Nayayanig...,” sundan sa pahina 7 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


Kasuklam-suklam na mga kaso ng korapsyon 


uluy-tuloy na nauungkat 
| sa pinakahuling mga 
imbestigasyon sa Sena- 


do ang lawak at tindi ng 
pangungurakot ni Arroyo at 
kanyang mga alipures sa 
P2.8 bilyong pondong 
pang-abono na ipinangasi- 
wa sa Department of Agri- 
culture. (DA) noong 
2004. Malaking bahagi 
nito ang P728 milyong 
pondo ng DA para sa Farm 
Input and Implements Pro- 


gram at isa pa ang P544 mi- 


lyong pondo ng Department of S 


Agrarian Reform para sa pagpa- 
parami ng hybrid rice. 

Ayon sa mga dokumento ng 
Commission on Audit, umaabot sa 
100 kongresista, 53 gubernador at 
26 na alkalde ang tumanggap mula 
sa pondong ito ng tig-P3 milyon 
hanggang P10 milyon na pondong 
pang-abono ilang araw lamang 
bago ang eleksyong 2004. 

Pinamahalaan ni Department of 
Agrarian Reform Undersecretary Jo- 
celyn “Joc-joc” Bolante, kilalang 
opereytor ng pamilyang Arroyo, 
ang paglalabas ng pondo mula sa 
DAR at pamamahagi ng komisyon 


“Nayayanig...,” mula sa pahina 6 


bubuuing electoral reforms body si 
dating Supreme Court Justice Hi- 
lario Davide para magamit ang 
kanyang prestihiyo at makuha ang 
kanyang tuluy-tuloy na pagsuporta 
sa rehimen. 


Pagbalasa sa gabinete. Sa pag- 
tatangkang mapalakas pa ang 
paggamit ni Arroyo sa kapangyari- 
han ng gubyerno, laluna ang pwer- 
sang militar at pulisya, mga lokal 
na pamahalaan at ang malaking 
pondo ng gubyerno, muling bina- 
balasa ngayon ni Arroyo ang 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


sa mga kongresista at lokal na upi- 
syal. Ginamit ni Bolante sa mga 
operasyong ito ang Feshan Philip- 
pines Inc., isang kumpanya na iti- 
nayo niya para bigyan ng eksklusi- 
bong kontratang magsuplay ng mu- 
murahing abono sa presyong may 
sobra-sobrang patong. 

Isang Maritess Aytona ang 


kanyang gabinete. 

Malaki ang iniaasa niya sa 
kakayahang mambola at mag- 
paikut-ikot ng lohika ni Mike De- 
fensor, kaya ito ngayon ang ginawa 
niyang Chief of Staff at kaalinsabay 
ay tagapangasiwa ng komunika- 
syon ng Malakanyang. Si Ronaldo 
Puno naman, isang eksperto sa 
pandaraya sa eleksyon, pagmama- 
nipula sa masmidya, pagbubuo ng 
mga sikretong hukbo at pagsasaga- 
wa ng iba pang maruruming takti- 
ka, mula pa noong panahon ng dik- 
tadurang Marcos, ay kinuha na mu- 
la sa Kongreso para maging bagong 


pumeprente para kay Bolante sa 
pag-aari at pamamahala ng Feshan 
at sa pakikipag-usap at pagbibigay 
ng mga komisyon sa mga upisyal. 
Isang Jimmy Paule naman, ki- 
natawan ng Antipolo at tiyuhin 
ng bagong hirang na kalihim ng 
DILG na si Ronaldo Puno, ang ipin- 
westo ng Malakanyang sa Feshan 
para subaybayan ang takbo ng 
kumpanya at tiyakin ang interes 

nina Arroyo sa mga operasyon 

at transaksyon nito. Si Jose 

Barredo Jr., na tumestigo sa 
senado ay nagtrabaho sa kumpanya 
bilang kuryer sa pakikipagtransak- 
syon ni Aytona sa mga lokal na 
upisyal. 

Sa imbestigasyon ng Senado, 
isiniwalat ni Barredo na halos lahat 
ng mga pondong pang-abono ay 
hindi ginamit para ipambili ng 
abono. Karaniwan na ang pag- 
bubulsa ng mga kongresista, meyor 
at ibang lokal na upisyal ng mala- 
laking komisyon sa mga transak- 
syon nito sa mga pribadong kum- 
panya. 

Kinumpirma ni Rebecca Aquino, 
bokal ng prubinsya ng Sorsogon, 


“Korapsyon...,” sundan sa pahina 8 


kalihim ng Department of Local 
Government dahil mas pinagkakati- 
walaan na niya si Puno kaysa kay 
Gen. Angelo Reyes. Bilang pakon- 
swelo, inilipat na lamang si Reyes 
sa iniwang pwesto ni Mike Defen- 
sor. Si Camarines Sur Rep. Rolando 
Andaya naman ang inilagay na 
bagong kalihim ng Department of 
Budget and Management. Mas 
makakakutsaba ni Arroyo si Andaya 
sa paggalaw ng mga pondo ng 
gubyerno kaysa kay Romulo Neri, 
na ibabalik na lamang sa National 
Economic and Development Au- 
thority. ABI 


7 


“Korapsyon...,” mula sa pahina 7 


ang mga isiniwalat ni Barredo. 

Suportado ng mga datos mula 
sa mga ulat ng Commission on Au- 
dit ang isiniwalat ni Aquino na so- 
bra-sobra ang ibinayad ng mga 
kongresista, lokal na gubyerno at 
mga NGO sa mga abonong binili 
mula sa Feshan. 

Isa pang tampok na kaso ang 
pangungurakot sa P544 milyon 
mula sa nabawing nakaw na yaman 
ng mga Marcos na ginamit umano 
sa maanomalyang programang Gi- 
nintuang Masaganang Ani rice hy- 
brid program, mga gamit pang- 
agrikultura at kunwa'y “farm-to- 
market roads.” Kinumpirma nitong 
Enero ni DAR Usec. Belinda Gonza- 
les na direktang ipinamahagi ni 
Bolante ang P100 milyon mula sa 
pondong ito sa pinakamatatapat na 
kaalyado ng rehimen para gamitin 
sa eleksyon. Kabilang sa mga 
nabiyayaan ang tatlong kapartido 
ni Arroyo sa Cebu na tumanggap ng 
tig-P3 milyong piso para sa “rice 
hybrid program” gayong hindi na- 
man nagtatanim ng palay sa kani- 
lang mga distrito. 

Animnapung porsyento (60%) 
ng pondo ay ipinamudmod noong 
Mayo 3, 2004 habang ang 40% ay 
ipinamahagi pagkatapos na ng 
eleksyon. Ang pondong ito ay ba- 
hagi lamang na mas malaki pang 
pondo ng gubyerno na ginamit ni 
Arroyo para sa kanyang kampanya 
noong eleksyon. 


Nabawing nakaw na yaman ng 
mga Marcos. Inamin ng mga upi- 
syal ng rehimeng Arroyo nitong 
Enero na nasasaid na ang P35 bi- 
lyong pondo ng nabawing nakaw 
na yaman ng mga Marcos, 
dalawang taon matapos itong 
ipagkatiwala sa rehimen. 

Ang mas malaking bahagi ni- 
t0o---P27 bilyon--ay inilaan sa mga 
proyekto ng Comprehensive Agrari- 
an Reform Program (CARP). 


8 


Nakalaan para sa mga biktima ng 
paglabag sa karapatang-tao ng dik- 
tadurang Marcos ang P8 bilyon 
pa--bagamat ayon kay Senador 
Joker Arroyo, dapat ay P10 bilyon 
ito. Ngunit sa isang pagdinig sa 
Senado, kinumpirma ng mga upi- 
syal ng rehimen na nagamit na ang 
kalakhang ng pondo, at ang P5 bi- 
lyon na lamang na natitira umano 
ay nakalaan na rin sa mga progra- 
ma ng Department of Agrarian Re- 
form (DAR). 

Sa ginawang mga imbestiga- 
syon ng Senado, naungkat na ma- 
laking bahagi ng P27 bilyon na 
nakalaan umano sa pagpapatupad 
ng reporma sa lupa ay sa aktwal 
ginamit ni Arroyo para sa kanyang 
kampanyang pang-eleksyon noong 
2004. Inilusot ang pagpapalabas 
ng pondo sa pamamagitan ng iba't 
ibang maanomalyang proyektong 
pinamahalaan ng mga opereytor ni 
Arroyo sa DA, DAR at Department 
of Environment and Natural Re- 
sources (DENR). Sa ilalim ng mga 
pakana at proyekto tulad ng “pon- 
dong pang-abono,” “rice hybrid 
program,” “farm-to-market road” 
at iba pa, direktang ipinamudmod 
ni Arroyo ang pondo sa kanyang 
mga kaalyadong kongresista at 
lokal na upisyal. 

Isa sa mga sinentruhan ng 
imbestigasyon ng Senado ang 
P544 milyong bahagi ng pondong 
ito na inilaan sa maanomalyang 
programang Ginintuang Masaga- 
nang Ani rice hybrid program. Ipi- 
namahagi ang buong pondong ito 
noong Mayo 3, isang linggo bago 
ang eleksyon. Ang karamihan ng 
mga nakatanggap mula sa mga 
pondong ito ay mga kongresista at 
lokal na upisyal na kapartido ni Ar- 
royo. 

Ginamit sa imbestigasyon ang 
pag-aaral na ginawa ng Rice Watch 
and Action Network (R1) tungkol 
sa paggamit ng mga pondo para sa 
naturang rice hybrid program. Lu- 
mitaw sa pag-aaral na ito na tad- 


tad ng mga anomalya ang 
paggamit ng pondo. Halimbawa 
nito ang paggamit ng P216 milyon 
para suportahan ang produksyon 
ng binhing palay sa 1,969.77 ek- 
tarya ng mga lupain. Lumalabas sa 
gayon na P109,657 kada ektarya 
ang ginastos sa produksyon 
lamang ng binhi. Isa pa ang 
paggamit umano ng P178 milyon 
para sa pamamahagi umano ng 
mga binhi para sa 453,333 ek- 
taryang may tanim umano na 
palay. Ngunit sa mismong ulat ng 
DA, nakapagpamahagi lamang ito 
ng binhi para sa 208,342 ektarya. 


Sikretong pakikipag-areglo kay 
Danding. Samantala, mahigpit na 
inililihim ng Presidential Commis- 
sion on Good Government (PCGG) 
ang sikretong negosasyong naga- 
ganap sa pagitan ng Malakanyang 
at ni Eduardo “Danding” Cojuangco 
kaugnay ng pag-aari ng pondong 
coco levy (buwis sa niyog) at mga 
sapi sa 14 na kumpanya na nabili 
gamit ang naturang pondo. Ang 
coco levy ay buwis na ipinataw sa 
mga magniniyog sa panahon ng 
batas militar na hinawakan ni Co- 
juangco at ginamit para mag- 
palawak ng kanyang mga pag-aari. 

Pinakamalaki sa mga kumpa- 
nyang nakontrol ni Cojuangco ga- 
mit ang pondong coco levy ang San 
Miguel Corporation (SMC) kung 
saan hawak niya ang 27% ng mga 
sapi. Samantala, hawak naman ng 
gubyerno ang 20% ng mga saping 
malinaw na binili gamit ang pondo 
ng coco levy. 

Alinsunod sa direktang mga 
atas ni Gloria Arroyo, sikretong na- 
kikipag-areglo si Camilo Sabio ng 
PCGG para pinal na maideklarang 
pag-aari ni Cojuangco ang hawak 
niyang 27%. Bibitiwan na rin ng 
gubyerno ang hawak pa nitong 
20% sa baratilyong halagang P50 
bilyon. Kapalit nito ang pagsupor- 
ta ni Cojuangco sa anumang balak 
ni Gloria Arroyo sa pulitika. ABI 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


Malakihang pagmimina, mariing nilalabanan 


asabay ng pagbatikos ng 
k CBCP sa pakanang No-el at 

Cha-cha, mariin din nitong 
kinundena ang Mining Act of 1995 
at ang programa ng rehimeng Ar- 
royo na akitin ang malalaking 
dayuhang kumpanya ng pagmimi- 
na sa bansa. 

Anang CBCP, pinangangamba- 
han nila na ang gagawing mga 
pagbabago sa konstitusyon ay la- 
long magbibigay-daan sa malawa- 
kang pandarambong sa pamban- 
sang patrimonya at maglalapasta- 
ngan sa soberanya ng bansa, sa 
kapinsalaan ng mamamayan. 

Binatikos din ng CBCP ang 
pang-aapi ng malalakihang dayu- 
hang minahan sa mga pambansang 
minorya, paglapastangan sa kani- 
lang karapatang magpasya-sa-sari- 
li at pagwasak sa kanilang 
katutubong kultura. Tinu- 
koy ng CBCP na nasa una- 
han ng pakikibaka laban sa 
Mining Act ang mga pam- 
bansang minoryang napipin- 
salaan sa pagpasok ng malala- 
king dayuhang kumpanya 
sa pagmimina. 

Sa mga lugar kungi 
saan may malakihang da- 
yuhang operasyon ng pag- 
mimina, ang mga sandata- 
hang pwersa ng gubyerno ay 
pinagsisilbing pwersang pan- 
seguridad at instrumento ng 
panunupil sa mamamayang 
tumututol sa operasyon. Palagiang 
militarisado ang mga lugar ng ma- 
lakihang pagmimina na nagdudulot 
ng maraming paglabag sa karapa- 
tang-tao. 

Partikular ding tinuligsa ng 
CBCP ang matinding pagkawasak 
ng kapaligiran at panganib sa kalu- 
sugan ng mamamayan na idudulot 
ng malakihang pagmimina bunga 
ng walang pakundangang pagtata- 
pon ng mga ito ng basura ng mga 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


mina sa mga ilog at karagatan. 
Pinabulaanan ng napakarami 
nang karanasan ng pagkasira ng 
kapaligiran at pagkawasak ng ka- 
buhayan ng mamamayan ang pam- 
pagandang programa ng rehimeng 
Arroyo kaugnay ng pagmiminang 
“responsable” at “di mapangwasak 
sa kabuhayan at kapaligiran”. Ilan 
lamang dito ang mga naganap na 
malawakang pagbaha sa Mindoro at 
ang pagkalason ng mga ilog sa Ma- 

rinduque at Zamboanga del Sur. 
Ayon pa sa CBCP, lalo lamang 
lalala ang kalagayan ng mama- 
mayan sa ilalim ng “mining revital- 
ization program” ng rehimeng Ar- 
royo. Sa ngayon pa lamang, aabot 
na sa 17 mahahalagang biodiversity 
area, 35 national conservation 
priority areas at 32 national 
integrated protected ar- 


jina: SRS 


LL 
a 


lah KI 
= = 
E g 
d LA 

= FS 
3 Br? 


NY 
nai k 
e er 
Ta GC 
TE- 
"maa 


eas ang ibinukas ng rehimen sa 
pandarambong ng mga dayuhang 
kumpanya. 

Nanawagan ang CBCP sa rehi- 
meng Arroyo na kagyat na pawa- 
lambisa ang lahat ng mga inapru- 
bahang lisensya sa pagmimina at 
itigil na ang pagbibigay ng bagong 
lisensya sa pagmimina. Kaugnay 
nito, kinwestyon naman ng PAMA- 
LAKAYA ang pagbibigay ni Michael 
Defensor ng 4,968 environmental 
clearance certififcate (ECC) nang 
siya ay kalihim pa ng Department 
of Environment and Natural Re- 
sources (DENR) noong 2005 at ang 
pag-apruba nito sa Administrative 
Order 24 na nagbubukas sa lahat 
ng baybayin sa Pilipinas sa mga 
dayuhang mamumuhunan. 


Malawakang pagkilos sa Mindoro. 
Kasabay ng pagbatikos ng CBCP, 
libu-libong mamamayan ang kumi- 
los upang kundenahin ang mala- 
kihang pagmimina sa bansa. 
Umabot sa 10,000 katao ang 
lumahok sa isang caravan na in- 
ilunsad noong Enero 30 sa Ori- 

ental Mindoro upang tu- 
mtulan ang operasyon ng 


Ang Aglubang 
Mining ay pagmamay-ari 
ng Crew Gold Mining ng 
Canada. 

Ito ang kauna-unahang 
pagkakataon na ipinakita 
ng mga mamamayan sa Min- 
doro ang mahigpit nilang 
pagkakaisa laban sa malaki- 
hang pagmimina sa isla. Pi- 
namunuan ang kilos-protesta 

ng Alyansa Laban sa Mina 

(ALAMIN) at sinuportahan ito 
ng lokal na gubyerno ng Orien- 
tal Mindoro at ng Apostolic Vic- 
arate of Calapan. Di- 

T  naluhan ito ng mga mag- 
.', sasaka, mga Mangyan, mga 


9 


taong simbahan, mga organisa- 
syong sibiko, mga grupo ng estud- 
yante at dalawang kongresista. 
Upang idiin ang kanilang pagtutol 
sa Philippine Mining Act of 1995, 
binasa sa rali ang ordinansang ipi- 
nasa ng provincial board ng Orien- 
tal Mindoro noong Enero 28, 2002 
na nagbabawal sa malakihang pag- 
mimina sa isla sa loob ng 25 taon. 


Ang caravan na nilahukan NI bg 


500 sasakyan ay nagsimula ng 
alas-7 ng umaga sa Calapan 
City at dumaan sa mga 
bayan ng Naujan, 
Victoria at Socorro. 
May ikalawa ring 
ruta na nagmula sa Pinamalayan. 
Nagtipun-tipon ang mga raliyista 


sa gymnasium ng Pola. Dala-dala , 3 3 


a” 


ng mga nagpoprotesta ang mga 
plakard at istrimer na may mga fg 
islogang nananawagang pawa- 
lambisa ang permit na ibinigay ni 
dating Sec. Michael Defensor ng 
DENR sa Aglubang Mining Corpora- 
tion noong Nobyembre 2005. Batay 
sa Mineral Production Sharing 
Agreement (MPSA) na nilagdaan 
noong Disyembre 2000, saklaw ng 
operasyon ng minahang ito ang 
2,920 ektaryang nasa hangganan 
ng Naujan at Victoria. Ayon sa mga 
Tadyawan Mangyan, ang apekta- 
dong erya ay watershed at lupaing 
ninuno nila. 

Walang maidudulot ang pagpa- 
patuloy sa operasyon ng mga 
dayuhang kumpanya ng mina kundi 
ang tiyak na pagkasira ng buong is- 
la ng Mindoro. Ipinakita na ito ng 
tatlong sunud-sunod na malawa- 
kang pagbaha noong nagdaang 
taon, ayon sa mga nagpoprotesta. 
Isa pang pinangangambahang ma- 
sisira ay ang 40,000 ektaryang 
palayan sa hilagang Mindoro. 


Kontra-Lafayette. Samantala, igi- 
nigiit ngayon ng maraming sektor 
sa Albay at Sorsogon ang pagpa- 
pasara sa proyektong pagmimina 


10 


rito ng Lafayette Philippines Inc. 
dahil sa dalawang beses na pagpa- 
palabas nito noong (Oktubre ng 
tubig sa karagatan na nagtataglay 
ng mataas na antas ng cyanide, 
mercury at iba pang nakalalasong 
kemikal. Nagresulta ito sa marami- 
hang pagkamatay ng mga isda sa 
tatlong barangay sa islang bayan 
ng Rapu-Rapu. 

Dahil dito, ipinanawagan ng 
PAMALAKAYA at iba pang organisa- 
syon ng mga mangingisda rito ang 
kagyat na pagsasara ng Lafayette. 

Ayon sa mga mangingisda rito, 
pinatutunayan nito ang pinsalang 
idinudulot ng liberalisasyon at iba 
pang makadayuhang patakaran ng 
rehimeng Arroyo sa batayang mga 
sektor ng bansa. Binatikos din nila 
ang pagsuspindi lamang at pagpa- 
pamulta ng rehimen sa Lafayette 
ng P10.7 milyon kapalit ng idinu- 
lot nitong pinsala sa kapaligiran at 
kabuhayan ng mga mangingisda sa 
lugar. 


Bisayas, Mindanao, kontra sa 
pagmimina. Sa Mindanao, nagti- 
pon noong Enero 18 ang mga lider 


ng anim na malalaking pederasyon 
ng mga pambansang minorya sa 
isla upang ipagtanggol ang natiti- 
ra sa kanilang mga lupang ninuno 
laban sa malakihang pagmimina. 
Dinaluhan ng mga kinatawan ng 
10 mayor na tribo sa Mindanao 
py ang Indigenous Peoples Con- 
ag ference on Mining. Binatikos 
ng kumperensya ang malawa- 
kang pangangamkam ng mga 


i dayuhang kumpanya ng mina sa 


kanilang mga lupain at ang pin- 
salang dala ng mga operasyon ni- 
to. 

Sa Central Visayas, tinututulan 
ng PAMALAKAYA at iba't ibang or- 
ganisasyon ng mangingisda ang 


N napipintong eksplorasyon para sa 


langis na isasagawa sa Cebu 
Strait ng isang grupo ng mga 
dayuhang kumpanyang kinabibila- 
ngan ng Alcom Gold Resources 
Corp., Petro Energy Resources 
Corp., Trans-Asia Oil and Energy 
Development Corp. at AustralAsian 
Energy Ltd. Ayon sa mga nag- 
poprotesta, mapipinsala nito ang 
204,000 ektarya ng karagatan at 
mga coral reef na pinamamahayan 
ng mahigit 39 na klase ng isda at 
iba pang lamang dagat. Ang Cebu 
Strait ay pangisdaan din ng mga 
maralitang namamalakaya mula sa 
Cebu at Bohol. Apektado rin sa 
gagawing ekplorasyon ang anim na 
bayan sa baybayin ng Leyte. 

Plano ng PAMALAKAYA at iba 
pang grupo ng mga mangingisda sa 
Negros, Masbate at Bicol na sampa- 
han ng kasong kriminal at adminis- 
tratibo sina Gloria Arroyo at dating 
DENR Secretary Michael Defensor 
kaugnay ng napipintong eksplo- 
rasyon para sa langis at gas sa Ce- 
bu Strait, sa pinsalang idinulot ng 
Lafayette, ng kwestyunableng pag- 
bibigay ng DENR ng napakaraming 
ECC noong 2005 at ng komersyali- 
sasyon ng lahat ng baybayin ng 
Pilipinas alinsunod sa Administra- 
tive Order 24 ng DENR. ABI 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


Mga kaso ng masaker, asasinasyong pulitikal 


at pagdukot 


pat pang progresibong lider ang g 
JA binasang nitong Enero at Pebrero / NG 


samantalang 


porta ng BHB. 


Pinaslang nitong Pebrero 1 sa 
Lucena City si Roberto de la Cruz, 
Anakpawis coordinator sa syudad. 
Pinagbabaril si de la Cruz sa loob 
ng kanyang karinderya ng 
dalawang armadong lalaking sakay 
ng motorsiklo. 

Sa parehong araw, pinatay ng 
mga armadong lalaki sa Barangay 
Pinaod, San Ildefonso, Bulacan si 
Ricardo Valmocina, 61, kanyang 
anak na si Roel Joseph, 19, at tat- 
lo pang magsasaka na inakusan ng 
militar na sumusuporta sa BHB. 

Gabi na nang pinasok ng 15 na- 
ka-bonnet at armadong tao ang ba- 
hay ni Valmocina na kunwa'y 
naghahanap ng armas. Unang 
pinagbabaril ang mga magsasakang 
tumutulong sa pamilyang Valmaci- 
no na nakatira sa bahay. Agad na 
napatay sina Melchor Cardinal, 24, 
Michael Malumay, 19, at isang 
nakilala lamang na “Jojo”. Agad 
ring isinunod ng mga armadong 
lalaki ang mag-amang Valmocina. 

Hindi pa nagkasya, ninakaw ng 
mga armado ang P10,000, mga ala- 
has at apat na cellphone ng pamil- 
yang Valmocina. Pwersahan din ni- 
lang isinama ang nakatatandang 
anak na si Renato, 25, at isang ka- 
tulong ng pamilya. Hanggang 
ngayon ay hindi pa sila natatag- 
puan at pinangangambahang patay 
na rin. Naganap ang madugong kri- 
men nang di kalayuan sa detats- 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


nawawala pa 
hanggang ngayon ang isang lider mang- 
gagawang dinukot noong Disyembre. 
Gayundin, patuloy na tumitindi ang 
militarisasyon at walang pakunda- 
ngang pamamaslang ng militar sa 
mga pinaghihinalaan nilang tagasu- | 


rin 


ment ng Philippine Army, mga 200 
metro lamang mula sa bahay ng 
mga Valmocina. 

Bago ito, pinatay sa Irosin, 
Sorsogon noong alas-8:45 ng uma- 
ga ng Enero 30 si Maximo Frivaldo, 
Bayan Muna coordinator at konse- 
hal ng munisipalidad. Pinaslang 
din ng alas-8 ng umaga ring iyon si 
Antonio Alde Jr., 25, organisador 
ng Bayan Muna at empleyado sa 
kapitolyo ng Eastern Samar. Pinag- 
babaril siya ng tatlong lalaking 
sakay ng isang motorsiklong 
walang plaka sa Barangay Rawis, 
Borongan. 

Sa Paquibato District sa Davao 
City, pinaslang noong Enero 18 ng 
death squad ng berdugong militar 
si Renato Antonio, isang organisa- 
dor sa komunidad at tserman ng 
Paquibato-Panabo Motorcycle Op- 
erators and Drivers Association 
dahil sa paratang na nagsasakay 
siya ng mga Pulang mandirigma sa 
kanyang motorsiklo. 

Samantala, pinabulaanan ng 
Karapatan sa Central Luzon ang 
ulat ng Northern Luzon Command 
na sampung kasapi umano ng 
Bagong Hukbong Bayan ang kani- 
lang napatay sa tatlong sunud-su- 
nod na sagupaan sa mabuburol na 
lugar ng Sta. Ignacia, Tarlac noong 


SHOT 


Enero 31. Ayon sa Kara- 
patan, tatlo sa mga ito 
ay mga sibilyan at hin- 
di mga Pulang mandirig- 
ma ng BHB. Nakilala 
ang mga ito na sina Al- 
lan Ibasan, William Santos at 
Dante Salgado, 17. 

Batay sa paglalahad sa Kara- 
patan ng kanilang mga kamag- 
anak, sina Ibasan at Salgado ay di- 
nakip ng mga sundalo ilang oras 
bago maganap ang mga engkwen- 
tro. Nagpuputol ng kawayan ang 
dalawa sa Barangay Villa Aglipay sa 
kalapit na bayan ng San Jose nang 
sila ay hulihin ng militar. 

Samantala, binuo nitong Enero 
ang Free Perseus Geagoni Move- 
ment upang igiit sa militar ang 
pagpapalaya sa upisyal ng National 
Federation of Sugar Workers (NF- 
SW) na dinukot noong Disyembre 5 
at hindi pa inililitaw hanggang 
ngayon. Huling nakita si Geagoni 
sakay ng isang motorsiklo patu- 
ngong sentro ng Bacolod City na 
hinahabol ng dalawa pang motor- 
siklo at isang van na walang plaka. 

Ayon pa rin sa mga natanggap 
na ulat ng Karapatan, si Geagoni ay 
dinukot ng mga pinagsanib na ele- 
mento ng 303rd Brigade, 11th IB 
sa pamumuno ni Lt. Clarence Garri- 
do at 87th Military Intelligence Coy 
ng 3rd ID sa ilalim ni Maj. Ariel 
Quiatchon. Anang Karapatan, 11 
organisador na (siyam mula sa NF- 
SW at isa mula sa Kilusang Mag- 
bubukid ng Pilipinas) ang pina- 
paslang ngayong taon. AB] 


11 


Kr MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga taktikal na opensiba sa Mindanao 


akapaglunsad ang Bagong 
IN Bayan (BHB) sa 

Mindanao ng 136 na taktikal 
na opensiba sa loob ng 130 araw 
(mula Setyembre 24, 2005 hang- 
gang Enero 31, 2006). Ayon kay 
Jorge “Ka Oris” Madlos, taga- 
pagsalita ng National Democratic 
Front-Mindanao, 94 na armas na 
iba't ibang kalibre ang nasamsam 
sa mga opensibang ito. Siyamna- 
pu't siyam na elemento ng kaaway 
ang napatay at 87 ang nasugatan. 
Sa kabilang banda, tatlong depen- 
sibong aksyon lang ang ki- 
nasangkutan ng BHB at anim na 
malalakas na riple lamang ang 
nabawi ng kaaway mula sa mga Pu- 
lang mandirigma sa panahong na- 
banggit. 

Partikular sa buong buwan ng 
Enero, nakapaglunsad ang BHB sa 
isla ng 30 taktikal na opensiba at 
nakasamsam ng 11 iba't ibang kali- 
breng armas. Labing-anim ang na- 
patay na mga elemento ng militar, 
pulisya at CAFGU at 17 ang nasuga- 
tan. 


Pinakamatingkad sa mga 


armadong aksyon ng BHB sa isla 


12 


isang tsekpoynt ng PNP sa haywey 
sa Barangay Amontay, Marihatag, 
Surigao del Sur kung saan tatlong 
M16 ang nasamsam, bukod sa mga 
vest at bala. Dalawang pulis din 
ang nasugatan. Bago ito, inisnayp 
ng BHB noong Enero 5 at 7 ang 
dalawang kumpanya ng 39th IB at 
isang kumpanya ng 66th IB na 
nag-ooperasyon sa mga bayan ng 
Columbio, Magsaysay, Tampakan at 
Kiblawan sa Sultan Kudarat. Apat 
na sundalo ang napatay, kabilang 
si 1Lt. Buenaflor ng 66th IB. 

Sumusunod ang iba pang ak- 
syong militar na hindi pa naiuulat 
sa AB: 

Enero 30, Brgy Old Bu- 
latukan, Bansalan, Davao del Sur. 
Napatay si Sgt. Ernie Garialdo sa 
operasyong isparo na inilunsad ng 
isang tim mula sa Front Guerrilla 
Unit 51 ng BHB. 

Enero 29, Brgy Kioya, Siba- 
gat, Agusan del Sur. Isang sunda- 
lo ang napatay at dalawa pa ang 
nasugatan nang iharas ng mga Pu- 
lang mandirigma bandang ala-1:45 
ng hapon ang mga sundalo ng 29th 
IB na naglulunsad ng operasyong 


Sityo Mabog, Brgy San Roque, 
Bislig City. Isang sundalo ang na- 
patay at lima ang nasugatan sa 
araw ding ito nang ambusin ng 
mga gerilya sa ilalim ng Front 14 
ang mga elemento ng CAFGU at 
36th IB bandang alas-11:30 ng 
tanghali. 

Enero 25, Brgy Mapula, 
Paquibato, Davao (City. Inaresto 
ng 1st Pulang Bagani Company sa 
isang tsekpoynt ang isang elemen- 
to ng CAFGU at dalawang elemento 
ng panatikong Alamara. Nakumpis- 
ka rin mula sa kanila ang isang 
.357 na rebolber. Kasalukuyan 
ngayong iniimbestigahan ang 
pagkakasangkot ng mga bihag sa 
mga kasong pagpatay at pangga- 
gahasa. 

Enero 22, Brgy Buhisan, San 
Agustin, Surigao del Sur. Isang 
elemento ng CAFGU ang nasugatan 
sa reyd na inilunsad ng mga 
kasama mula sa Front 19 laban sa 
detatsment ng 23rd IB-CAFGU. 

Enero 17, Brgy Salahon, 
Salay, Misamis Oriental. Isang 
sundalo ang napatay at dalawa ang 
nasugatan nang isnaypin ng isang 
tim mula sa Pequero-Habagat 
Guerrilla Unit ng BHB ang mga ele- 
mento ng 8th IB. 

Enero 15, Brgy UTC, Laac, 
Compostela Valley. Isang elemen- 
to ng CAFGU ang napatay nang 
maisparo siya ng mga Pulang 
mandirigma sa ilalim ng Front 34. 
Nasamsam mula sa kanya ang isang 
.357 na rebolber. 

Alas-7 ng gabi nang araw ding 
iyon, isang 9 mm na pistola ang 
nakumpiska ng BHB sa Ilalim ng 
Front 16 mula sa pamangkin ng 
isang pulis na nagpaputok ng baril 
noong Bagong Taon. 


sundan sa “Mindanao...,” pahina 11 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


pi) MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


“Mindanao...” mula sa pahina 10 

Enero 14, Brgy Rizal, Monkayo, Compostela Valley. Na- 
sugatan ang dalawang sundalo sa operasyong harasment na 
inilunsad ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Pulang 
Bagani Company laban sa mga elemento ng 28th IB. 

Enero 12, Brgy Kapatagan, Laac, Compostela Valley. 
Isang kagawad ng barangay na impormer ng kaaway ang na- 
patay sa operasyong isparong inilunsad ng isang tim mula sa 
Sentro de Grabidad 33 ng BHB. 

Enero 6, Brgy Nuevo Gracia, Loreto, Agusan del Sur. 
Napatay ang isang sundalo nang isnaypin ng mga Pulang 
mandirigma mula sa Front 34 ang mga tropa ng 28th IB. 

Enero 4, Baganga, Davao Oriental. Isang karbin ang 
nasamsam ng mga kasamang kabilang sa Sandatahang Yunit 
Pampropaganda ng Front 15 mula sa isang abusadong komer- 
syante. 

Enero 1, Brgy Patil, Kapalong, Davao del Norte. Napatay 
ang isang elemento ng CAFGU at nasugatan ang isang myem- 
bro ng panatikong grupong Alamara nang isparuhin sila ng 
isang tim ng BHB mula sa Front 34. ABI 


Reyd at ambus sa Surigao del Sur 


Do apat na armas ang nasamsam sa isang walang 
putok na reyd ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ista- 
syon ng Philippine National Police (PNP) sa Lingig, Surigao del 
Sur nitong alas-3 ng Pebrero 5. Samantala, walong sundalo ang 
napatay at pito pa ang nasugatan nang tambangan kina- 
bukasan ng umaga ng BHB ang reimporsment ng kaaway. 

Ang reyd, na inilunsad ng Conrado Heredia Command (CHC)- 
Front 20, ay tumagal lamang ng 20 minuto. Nasamsam dito ang 
tatlong M203, 10 M16, isang 12-gauge shotgun, apat na .45 
pistola, isang pistolang 9 mm, tatlong .38 na rebolber at 
dalawang .357 na pistola. Nakakumpiska rin ng mga bala at iba 
pang gamit militar. 

Bago nailunsad ang reyd sa poblasyon ng Lingig, sadyang 
pinadagdagan ng AFP at PNP ng mga tropa mula sa 36th IB ang 
pwersa ng PNP sa munisipyo. Kasama ang mga elemento ng 
36th IB sa mga nadisarmahan sa reyd. 

Ayon sa pahayag ng Merardo Arce Command (BHB-Southern 
Mindanao), ikapito na itong operasyong disarma na nailunsad 
laban sa mga municipal headquarters ng PNP sa rehiyon at mga 
karatig-bayan. Isang bagong kumpanya ng BHB ang naarmasan 
mula sa kabuuang bilang ng mga armas na nasamsam mula sa 
mga aksyong militar na ito. 

Samantala, iniulat din ng BHB-Southern Mindanao na wasak 
ang isang armored personnel carrier (APC) at isang siksbay nang 
mapuruhan ang mga ito ng command-detonated land mine sa 
ambus na inilunsad kinabukasan ng CHC sa Barangay Kauswa- 
gan, Lingig laban sa mga reimporsment mula sa 36th IB. WŒ 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


Mataas na lider 
ng RPA, pinarusahan 
sa Negros 


sang mataas na kumander ng Revolu- 

tionary Proletarian Army-Alex Boncayao 
Brigade (RPA-ABB), kasama ang dalawang 
elemento ng paramilitar na grupong Civil- 
ian Volunteer Organization (CVO) ang na- 
patay nang ambusin sila ng Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB) sa poblasyon ng Mabi- 
nay, Negros Oriental noong Enero 26 ng 
hapon. Si Rogelio Mambato (alyas Malvar) 
ay tinambangan ng dalawang partisano sa 
labas ng kanyang bahay. 

Nagtangkang sumaklolo ang dalawang 
elemento ng CVO nang marinig nila ang 
mga putok sa bahay ni Mambato, na mga 
500 metro ang layo sa kanilang pwesto. 
Ngunit sinalubong sila ng mga putok ng 
tatlong iba pang gerilyang nag-aabang sa 
reimporsment ng kaaway. 

Si Mambato ay dating kasapi ng BHB 
at kilalang kumander sa Southern Negros 
bago siya umanib sa kontra-rebolusyona- 
ryong bandidong grupo nina Arturo Tabara 
at Stephen Paduano (alyas “Carapali Lual- 
hati”). Siya ang namamahala sa mga ope- 
rasyon ng mga yunit ng RPA-ABB sa 
buong isla ng Negros kung saan ito akti- 
bong sumasanib ang RPA-ABB sa militar 
at pulisya sa mga operasyong panunupil 
laban sa mamamayan. 

Bago pa man pormal na lagdaan ang 
kasunduang tigil-putukan sa pagitan ng 
RPA-ABB at ng gubyerno, talamak na ang 
kanilang pagiging tulisan at pagsisilbing 
badigard ng malalaking 5 asendero- 
kumprador at lokal na pulitiko tulad nina 
Eduardo “Danding” Cojuangco, magkapa- 
tid na Mike at Iggy Arroyo at Gov. George 
Arnaiz. Kasabwat ng RPA-ABB ang mga 
upisyal ng 303rd IBde at PNP-Negros sa 
maraming kaso ng pambubugbog, ekstor- 
syon, pangungulimbat, panggagahasa, 
pagdukot at pananalbeyds sa mga kasapi 
at lider ng mga hayag na demokratiko at 
patriyotikong organisasyon at pinaghihi- 
nalaan nilang simpatisador ng rebolusyo- 
naryong kilusan. ABI 


13 


N BALITA | 


Trahedya sa Philsport 


pinapahayag ng Partido Komu- 

nista ng Pilipinas ang taos-puso 
nitong pagkikidalamhati sa mga 
nabiktima ng nangyaring trahedya 
noong umaga ng Pebrero 4 sa 
Philsport Arena sa Pasig. Namatay 
dito ang 74 na tao at nasugatan 
ang halos 700 iba pa nang mag- 
unahan, magkatulakan at magka- 
takbuhan ang ilampung libong 
kataong nakapila para makadalo 
sa selebrasyon ng unang aniber- 
saryo ng programang “Wowowee” 
ng ABS-CBN. Ilang araw pa bago 
ang anibersaryo, umabot na sa 
50,000 katao ang nakapila sa 
labas ng gusali sa hangad na 
makapanalo ng mga premyong 
nagkakahalaga ng ilang milyong 
piso na ipamimigay sa mga dada- 


lo. Tinakam sila ng mga pangako 
ng programa na “Walang uuwi 
nang luhaan, walang uuwi na 
walang dala.” Kaya naman nagtya- 
gang pumila at maghintay nang 
ilang araw ang mga tao, hanggang 
sa humantong ito sa malagim na 
trahedya. 

Mula sa masang anakpawis ang 
mga biktima, karamihan mga ina 
at kanilang mga anak. Despera- 
syon sa harap ng matinding kahi- 
rapan ang pinakaugat ng nang- 
yaring trahedya sa Philsport. Ang 
kahabag-habag na pangyayari ay 
tunay na larawan ng desperasyon 
ng masang Pilipinong makaahon 
sa kumunoy ng karalitaan na lalo 
pang sumidhi sa limang taong 
paghahari ng rehimeng US-Arroyo. 


Pinabubulaanan nito ang pala- 
giang ipinagmamalaki ni Arroyo at 
mga tagapagtambol niya na ma- 
ganda ang takbo ng ekonomya sa 
Pilipinas. 

Ang nangyaring trahedya ay 
nakapaloob sa mas malaking tra- 
hedyang bumabalot ngayon sa ma- 
mamayang Pilipino bunga ng ka- 
bulukan ng naghaharing siste- 
mang panlipunan at sobrang pag- 
kagahaman ng rehimeng Arroyo. 
Ito ang mas malaking trahedya ng 
malawakang disempleyo, mabibi- 
gat na pasaning buwis, matataas 
na presyo ng mga bilihin, nabubu- 
lok na mga serbisyong publiko at 
iba pa na araw-araw at unti- 
unting kumikitil sa buhay ng 
mara-litang mamamayan. [AB] 


Hamas, di yuyukod sa presyur ng US at EU 


Ng ng mayoryang boto 
ang Hamas sa katatapos na 
eleksyong parlamentaryo sa Pales- 
tine nitong Enero 25 matapos ang 
40 taong pamamayani ng par- 
tidong Fatah sa buhay pulitika ng 
mga Palestino. Pagkapanalo, agad 
na nangako ang Hamas na hindi 
ito yuyukod sa panggigipit at 
pagbabanta ng gubyernong US at 
Israel. Ayon sa Hamas, malinaw 
ang kapasyahan ng mamamayang 
Palestino na walang makapipigil 
sa kanilang magbuo ng bagong 
gubyerno sa Palestine at dapat 
lamang ito galangin ng lahat ng 
partidong pampulitika. 

Ang pahayag na ito ay reaksy- 
on ng Hamas sa matinding presyur 
ng US at mga kaalyado nito na 
bitiwan na ang armadong pakik- 
ibaka laban sa Israel. Nagbanta 
ang US na puputulin ng gubyer- 


14 


nong Bush ang tulong pinansyal 
nito sa Palestinian Authority kung 
hindi magsasalong ng armas ang 
Hamas. Bukod sa US, pinipilit din 
ng European Union (EU) ang 
Hamas na itakwil ang armadong 
pakikibaka at kilanlin ang estado 
ng Israel. Kung hindi ay iipitin ng 
mga ito ang ayudang ibinibigay 
nila sa Palestinian Authority na 
bumubuo ng halos kalahati ng 
badyet nito. 

Umaaabot sa S1 bilyon kada 
taon ang panlabas na ayudang na- 
tatanggap ng Palestinian Authori- 
ty--5615 milyon mula sa EU at 
570 hanggang 5150 milyong mula 
sa US. Samantala, pagkatapos 
mangakong babayaran nila ang 
buwis at taripang $45 milyon para 
sa mga produkto nito sa buwan ng 
Enero, nagpasya ang Israel na 
hindi na ito magbabayad mula 


ngayong Pebrero kung hindi yuyu- 
kod ang Hamas sa kanilang mga 
dikta. 

Habang inihahanda ang pag- 
buo ng Legislative Council ng 
Palestinian Authority sa Pebrero 
16, nagbuo ng delegasyon ang 
Hamas na iikot sa mga bansang 
Arabo upang makakuha ng 
malawak na suporta. Ngayon pa 
lang ay nangako nang magbibigay 
ng tulong pinansyal ang Saudi 
Arabia (520 milyon) at Qatar (513 
milyon) sa Hamas. Balak ding 
pumunta ang delegasyon ng 
Hamas sa mga bansa ng Latin 
America tulad ng Venezuela, 
Brazil, Argentina at Bolivia. Ang 
mga bansang nabanggit ay nan- 
gangahas na tutulan at labanan, 
sa iba't ibang antas at paraan, 
ang mga dikta ng imperyalistang 
gubyerno ng US. ABI 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2006 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXVII Blg. 3 
Pebrero 7, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Lumalawak ang kilusang anti-Arroyo 
sa loob ng AFP- pa 


inagpang ng rehimeng Ar- 
Go at ng liderato ng pa- 

sistang AFP at PNP ang 
pagkakadakip kay Capt. Nicanor 
Faeldon nitong huling linggo ng 
Enero upang ipangalandakang 
nananatiling malakas ang supor- 
ta ng mga sandatahang pwersa k 
ng rehimen sa chain of command 
at walang tinatamasang malak- 


ing suporta ang mga grupong HA NO 


anti-Arroyo sa hanay ng mga 
sundalo at pulis. Nadakip si 
Faeldon mahigit isang buwan 
matapos siya tumakas sa deten- 
syon noong kalagitnaan ng 
Disyembre 2005. 

Sa kabila ng muling pagbi- 
hag kay Faeldon, patuloy na 
lumalawak at lumalalim ang dis- 
gusto at ligalig sa AFP at PNP. Ma- 
tatag na nagpapatuloy ang kilu- 
sang kinabibilangan ni Faeldon sa 
kabila ng kanyang pagkakadakip 
dahil patuloy ang batayan para 
umiral ito at iba pang katulad ni- 
tong mga grupo sa militar at puli- 
sya. 

Ang pagtakas ni Faeldon ay si- 
nundan ng pagtakas ng apat pang 
nakababatang upisyal na lumahok 
din sa protesta sa Oakwood. Idi- 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


POW, pinalaya ng BHB 


nakapa nila na apao sila 
sa paglaban at nanawagan din sila 
sa mamamayan na patalsikin na 
ang rehimeng Arroyo. 

Maraming iba pang upisyal at 
sundalong tumulong sa pagtakas at 
pagkupkop sa kanila sa labas ng 
kulungan, kaya hanggang ngayon 
ay hindi matukuy-tukoy ng mga 
namumunong heneral ang kanilang 
kinaroroonan. Kagyat silang 
nakipag-ugnayan sa iba pang mga 
kasamahan nilang tuluy-tuloy na 


PAHINA 3 


Malakihang pagmina, 
mariing nilalabanan 
PAHINA 9 


nag-oorganisa sa hanay ng mga 
sundalo at pulis at naghahanda 
para sa hayagan nang pagtalikod 
at paglaban sa rehimen. 

Patunay ito na lumalawak ang 
bilang ng mga kapanalig ng mga 
sundalong namumulat, disgustado 
at muhing-muhi sa di lehitimo at 
bulok na naghaharing rehimen at 
handang kumilos para patalsikin 
ito. 

Patuloy na kumakalat sa loob 
ng AFP at PNP ang diwa ng 


Mga taktikal na open- 
siba sa Mindanao 
PAHINA 12 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


